
STOP 



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World 

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in 
the world byJSTOR. 

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other 
writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the 
mid-seventeenth to the early twentieth centuries. 

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this 
resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial 
purposes. 

Read more about Early Journal Content at http://about.istor.org/participate-istor/individuals/early- 
journal-content . 



JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people 
discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching 
platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization that also includes lthaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please 
contact support@jstor.org. 



134 THE CAMBRO-BRITON. 



AWEN CYMRU. 



A'th rodd yw athrwydd Aicen. — Edm. Prys. 



AWDL A GANT HYWEL AB OWAIN*. 
Caravi amser hàv ; amsathyr gorwydd 

Gorawenus glyn rhag glew arglwydd ; 
Gorewynawg ton ; tynhegyl ebrwydd ; 
Gorwisgwys avall arall arwydd ; 
Gorwen vy ysgwyd ar vy ysgwydd, i drais. 

Cerais ni gerais, gyvai awydd ! 
Ceridwen, hirwen, hwyrwan ogwydd, 
Cyveiliw gwen wawr yn awr echwydd ; 
Claer wan lun, wen leddyv, wynliw gwydd ; 
Wrth gàmu brwynen, braidd na ddygwydd 
Bechanigen wen, wan ei gogwydd ; 
Bychan i mae hyn no hyn degmlwydd, 
Mabinaidd, luniaidd, lawn gweddeiddrwydd, 
Mabddysg oedd iddi roddi yn rhwydd ; 
Madwraig mwy yd faig fynedigwydd ar wên 

No pharabl o'i phen anghymhenrwydd. 
Pedestrig iolydd a'm bydd i eilwydd ! 
Pa hyd yth iolav ? Sav rhag dy swydd ! 
Adwyvi yn anvedredd o ynvydrwydd caru, 

Ni'm cerydd, Iesu ! y cyvarydd. 



PENNILLION. 



LXV1I. 

Hi Gweno fach anwyl sy lodes mor lan, 
A'i gwyneb gwyn gwridog, a danedd man, rnan, 
A'i dau lygad gleision, a dwy ael fal gwawn ; 
Fy nghalon a'i carai pe gwyddwn y cawn. 

LXVIII. 

Gwych gan gerlyn yn ei wely 
Glywed swn y droell yn nyddu ; 
Gwych gan iunau, Duw edrycho, 
Glywed swn y tannau'n tiwnio. 

* Areh. of Wales, vol i, p. 278. For a short notice of Hywel ab Owain 
Gwj neJd see the lirst volume of tlie Camdro-Bbitox, p. 312 — En. 



